Yayin Da Aka Rasa Imani Da Allah 


Imani da Allah shi ne matakin farko na canzawar rayuwar mutane daga 
qangin bauta zuwa ga bautawa Allah mai girma da buwaya wanda ya 
cancanta a bauta masa 

Yayin da za a rasa mabuxin imani a rayuwar da yawa daga cikin mutane, to 
babu shakka sakamakon zai kasance qunci ne da wahala, abin da yakan sa w 




